/.£■/?#? 


»s/</ 


£ 


//      S74</ 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/bethywgrascadwedOOjone 


BETH  TW  "GK,AS  CADWEDIGOL?" 

Bob  amser  braidd  ag  y  ceisir  gan  grefyddwyr  yr  oes  "  dduw- 
iolfrydig"  hon  ufyddhau  i'r  ordinhadau  a  orehymynodd  Iesu 
Grist,  yr  ateb  a  geir  yw,  "  Nid  yw  o  nemawr  bwys  o  barthed  i 
ordinhadau  ond  cael  gras  cadwedigol,  pethau  allanol  a  dibwys 
yw  ordinhadau  a  defosiynau,  gellir  eu  gwneyd  neu  beidiOj  eithr 
cael  calon  newydd,— delw  Duw  ar  yr  Ysbryd— adenedig- 
aeth  neu  waith  gras  ar  y  galon  yw'r  oil  a  ofyna  Duw  yn  awr." 
Dyna  ymguddfa  miloedd  o  grefyddwyr,  a'r  hunan-gyfiawnder  a 
wna  orchymynion  dwyfol  yn  ddifudd.  Tra  y  caniateir  fod  y 
pethau  yna  yn  dda  yn  eu  He,  goreu  po  fwyaf ;  etto  ymresymwn 
— os  yw  poblogrwydd  yr  haeriad  hwn  yn  ddigonol  brawl"  o'i 
eirwiredd  ni  fydd  waeth  er  ei  chwilio;  eithr,  gan  fod  cadwedig- 
aeth  yn  ymddibynu  ar  gael  gras  yn  y  galon,  buddiol  i'r  goreu 
ymchwilio  a  yw  yn  bosibl  fod  gras  yn  nghalon  y  sawl  a  gred  y 
gosodiad  hwn ! 

Sylwn  yn  y  lie  cyntaf,  fod  "  gras,"  yn  ol  iaith  yr  ysgrythyrau 
yn  gyfystyr  a  'Thodd,"  "dawn,"  neu  gyflwyniad  o  unrhyw 
fendith  o  eiddo  Duw  i  ddynion;  ac  fell}'  rhaid  ei  lod,  fel  pob 
rhodd  arall  yn  sylweddol:  os  nad  sylweddol  y  rhodd,  diddim  yw, 
gan  nad  ellir  dirnad  ond  syhvedd  a  diddymdra,  ac  felly  ni  all 
fod  yn  "  rhodd."  Dywedir  mai  "  dawn  Duw  y  w  bywyd  tragy- 
wyddol,"  felly  rbaid  fod  bywyd  tragywyddol  yn  sylweddol.  Pan 
y  dywedir  fod  yr  Arglwydd  yn  rhoddi  "  gras  i'r  gostyngedig," 
arwydda  gyfraniad  o  ry  w  fendith  mor  sylweddol  ag  yw  ei  holl 
ilrugureddau. 

Pany  mae  Duw  yn  rhoddi  "  gras  yn  y  galon,"  rhaid  eifodyn 
rhoddi  ei  Ysbryd  yn  sylweddol  i  ddylanwadu  ar  y  galon;  a  chan 
yr  addefir  nad  y  w  y  galon  ond  cnawd,  eithr  yn  arwyddo  dylan- 
wad  Ysbryd  sylweddol  Duw  ar  ysbryd  dim  llai  sylweddol  dyn, 
dengys  hyny  y  rhaid  fod  y  derbynyddyn  cydsynied  a'r  aminod- 
au  a  osododd  Duw  yn  rheol  i  ddyn  gael  dylanwad  ei  Ysbryd 
Glan.  Gwadu  na  roddodd  Efe  reol  sydd  gyfystyr  a  honi  fod 
dyn  yn  alluog  i  wneyd  rheol  ei  hunan ;  a  hyny  fyddai  gwadu 
gorchymynion  Duw  yn  gyfangwbl.  Cyfaddef  ei  fod  Ef  wedi 
rhoddi  yr  addewid  o  ras  ei  Ysbryd  drwy  ufydd-dod  i'w  orch- 
ymynion sydd  gyfystyr  ag  addef  na  ellir  bod  gras  yn  nghalon  y 
neb  na  ufyddhaodd  i'r  gorchymynion  dwyfol  hyny,  nad  beth  a 

[Pris  Dimai, 


dybia  n.ic  a  haer3  dyn  ei  huff.  Arwoinia  hyn  ni  at  k 
ysgrythyrol  a  chywir  i  brofi  gan  bwy  y  mac  "grsa  yn  y 
galon,"  sef  ean  yr  hwn  a  ufyddhaodd  i  <h-t la  Daw,  A  than 
nad  bda  addewid  i  m-b  drwy  yr  hull  ysgrythvrau  i  gaol  Ysbryd 
Duw  ond  drwy  yr  iawn  weinyddiad  u'r  ordinhad  q  "  arddodiad 
dwylaw,"  gan  bwy  arail  heb  hyn  r  dichon  fod  "  grass  yn  y 
galon'/'' 

A  chan  nad  oes  sail  ysu'rythyrol  i  arddodi  dwylaw  ar  nei-cyn 
iddynt  gael  eu  bedyddio  l-er  roaddeiiant  peehodau."  a  chap  t'vd 
ertifeirwch  a  fly i id  jrngymmwysdwau  an-hebgo  •     !,  pa 

lbdd  1 1 : i <  1  yw  y  rhai  sydd  yn  p.-rswadio  cu  hunain  et)  bod  wedi 
derbyn  "  gras  yn  y  ualoij"  tr;t  heb  wan  nt : i : j r  hyny,  J  0  twyllo  ei. 
bun  tin  m  yn  amddtfid  o  liono? 

Mae  y  pwysigrvrydd  a  ddyry  Ie.su  Grist  a'i  apostolion  ar 
immylrwydd  a   ddysgcr.t  i  ufvddhau  i  holl  orchymynion  1  >uw 
yn   profi,  ynghyd  a'a  !:<;'.!  ad  fewidion,   aiai  drwy   niydd  dod 
hollol  oedd  yr    a  am  dani  i  gael 

"  uriis  yn  y  salon. "  ac  yn  proti  uniiinlrwydd  y  tumid  i  nirnau 
el  g*iel; 

Nid  yw  yr  ychydrg  eithriadau  a  wnaeth  Duw  i  Cornelius  ac 
areill,  yn  awdurdodi  neb  i  gyfnewiu  ac  i  efgi 
ddUAffol  i  liyny. 

Eithr  nid  yw  ordinhadiu.  megvs  bedydd  ac  arddodiad  d ■■-;.•- 
law.  &&,  yn  auhebgbrel  er  lnwynhad  o  "  ras  yn  y  galon."  ebc  y 
sectwr  selog,  naniyn  pethaJtt  adanol  ac  aniaitul  ydynt.  canj 
ddywed   vr  ys'_rrythyr  ••  Trwy  veithredoedd  y  dded.dt'  ui  cbyf- 
iawnherr  un  cnawd." 

Atebwn  mai  at  y  id'Mf  (Sremdnio)  y  eyfeimi  Paul  yn  yr 
adnod  vna.  etto  dywed  Paul  tod  bedydd  ac  arddodia't  dwylaw 
yn  ordinhadan  yr  ctVnuyl.   yn  ddwyf'oi  orehymyn-.-  yn 

anhebgorol  er  eael  . ■•  n    Dduw.     Uiyddlmciai  iddynt  ei 

!nin;i;i,  a'i  brif  wraith  oedd  annog  eredl  i  ufyddhau  iddynt.  Y 
mae  yn  wir  na  achubir  neb  trwy  vreitlm •  iotdd  alianol  pddieithl 
«u  bod  yn  tarddu  oddlar  wir  ffydd.  ac  o  ddybenioti  cywir  tt 
nid  yw  y  cam.idefnvdd  a  wneir  gan  ragrithwyr  a  fl 
yn  esgusodi  arall  thai."  afyddbaji  iddynt,  eithr  yn  D»b»b  .  ■  .  » 
than  bob  amsrylchiad  gefyiiai  Duw  ufydd-dod  i  bob  gorehymyq 
"allanol"  tel  eu  gelwir.  ac  nid  oes  enghraifft  u'i  gyromsfftdwy? 
aeth  Ei'  heb  hyny.     Gorchymynai  i  Israel  '.'  rwygo  eu  cai 


ftfe  viid  eu  gwisiioedd,"  o  herwydd  fed  rhai  wedi  gwneuthur  yr 
ymddangosiad  hynv  yn  rhagrithiol,  a'r  rhagrith  a  waharddai 
Et'e,  aid  y  weithred. 

Ffaith  araU  a  brawf  nad  yw  y  sefyllfa  o  santeiddrwydd  a 
duwioldel)  y  meddylia  llawer  am  dani  i'w  mwynbau  heb  ufydd- 
dod  trwyadl  y  corjf'i  weithredoedd  "  allanoi," 'ie.  i  bob  gorch- 
ymyn  dwvfol.  pa  un  bynag  ai  am  bethau  '  tymmoro],'  -allanoi," 
neu  'ddaearol'  fel  eu  gelwir,  ynte  pethau  ysbrydol  yw,  y  fod 
pob  gweithred  o  eiddo  dyn  yn  weithred  ysbrydol,  o  herwydd 
nad  yw  ei  gorff  ond  pabeU  yn  yr  hon  y  preswylia  bod  deallus, 
sef  ei  ysbryd  ef.  Nid  oes  dealltwriaeth  yn  y  corff  o  hono  ei 
bun,  fel  y  pro  fir  drwy  fyuediad  ei  ysbryd  o  hono.  Felly  rhaid 
fod  pob  llefariad  y  geriau,  ysgogiad  yraelodau,  a  gweithredoedd 
y  corff  yn  ufydd-dod  i  gymhelliadau  yr  ysbryd  mewnol,  ac  o 
ganlyniad  priodol  eu  gelwir  yn  weithredoedd  yr  ysbryd  neu 
yn  ysbrydol. 

I-'rawf  eyf'rifoldeb  dyn  pan  ei  Iwrnir  '•  yn  ol  ei  weithredoedd 
yn  y  eorff,  pa  uu  by  nay  ai  da  ai  drwg"  niai  yr  ysbryd  a  ddalia 
Duw  yn  gyfrifol  am  yr  hyn  a  wnaethpwyd  yn  y  corff;  ac  felly 
y  bydd  hefyd  am  yr  hyn  a  esgeulusodd  wneuthur.  Mae  hyn 
yn  rhy  egiur  i  fod  eisieu  ei  egluro;  ?.c  felly  nid  Uai  eglur  y  w  mai 
ysbrydol  yw  ufyddhau  i'r  ordinhadau  a  ddiystyrir  rhy  fynych 
•mx\  bethau  cnawdol  a  difudd.  Mae  pob  gweithred  yn  profi 
mai  eiddo  bod  deallus  yw,  felly  rhaid  fod  pob  ufydd-dod  o 
eiddo  dyn  yn  profi  pa  beth  y w  meddwl  ei  ysbryd  ef.  9s  nad  y w  y 
corff  ynddo  ei  hunanyn  ddeallus,  paham  y  sonir  am  weithred- 
oedd •'  corlforol"  neul  "  gnawdol'/"  A  fwytawyd,  a  yfwyd,  a 
garwyd,  a  gasawyd,  neu  a  wnaethpwyd  un  weithred  dda  neu 
ddrwg  heb  ei  bod  yn  tarddu  o  gymheliiad  yr  ysbryd  i'r  cyfan- 
suddiad?  Os  do,  y  corff  ^n  unig  a  gospir  neu  a  wobrwyir  am 
hynyl     Os  naddo,  nid  cnawdol  yn  unig  y  w. 

Felly  gwelir  fod  bedyddio  yn  weithred  o  eiddo  yr  ysbryd  gym- 
maint  ag  yw  ffydd  ac  edifeirweh.  Yr  ysbryd  sydd  yn  clywed 
y  gorchymyn,  yr  ysbryd  oedd  yn  cydsynied  ac  yn  penderfynu 
a  ufyddha  ynte  a  anufydda;  mae  y  corff  yn  ufydd  i'r  naill  neu 
y  Hall  fel  yr  ewyllysia  yr  ysbryd:  os  ewyllysia  fyned  at  Ian  y 
dwfr,  mae  y  traed  yn  hollol  ewyllysgar  i  gludo  y  corff  yno;  os 
dewisa  yr  ysbryd  i'r  corff  gael  ei  gladdu  yu  y  dwfr,  onidoesyno 
hollol  gydgordiad  yn  mhob  aelod?     Yna  gweithred  ysbrydol 


yvbedyddio,  acnirtyw  y  corff ond  peiriant  at  wasanaetb  yr>v- 
bryd.  Dichoa  yr  egwyddar  hon  ymddangofl  yn  hynod  i'r 
datilenydd,  etto  Did  mor  bynod,  debygwn,  ag  a  fyddai  cly w«d 
ci  gyd-ddyn  yu  dweyd  fod  ei  draed  wedi  oymnnTvd  v  wib  i 
fvnei  a'i  ur  Mrff  i  lawr  i'r  <lwfr.  a  bod  ei  gorff  wedi  rnynu  cael 
ei  fedyddio  yn  groea  t'w  ewyllys  ef.  a  bod  yn  ddrwg  ganddo  na 
allasai  ci  rwystro!  ,Onid  tcstii'i  gwaird  fyddai  y  fatb  liaeriad, 
ac  oni  ddywi'dccli    yn   y  fan  na  alius  mud  troed 

na  Haw,  na'i  hnnan  o'r  fan  beb  i'w  ysbryd  ewyllysio  byny,  dyna 
brawf  o  ein  go*odiad  ynte,  sef  nad  yw  lioll  weitbredoedd  dyn 
pan  eu  holreinir  i'w  baches  priodol,  twy  in  llai  na  gweithred- 
oedd  ei  ysbryd  ef,  yr  liwn  sydd  yn  prcswylio  yn.  ae  yn  llanw  ei 
babell  byd  tlaer.au  ei  fysedd,  bob  cyinmal.  migwrn,  ae  asgwcn  o 
bono,  pan  cu  defnyddio  megys  offerynau  yn  ei  law  i  wneuthur 
ei  owyllys  ei  bun. 

Yr  unig  walianiaeth  sydd  rhwng  ysgogiad  priodoliaetbaa  yr 
ypbryd.  megys  earu.  CS.SBU,  myfyrio,  neu  gynllunio.  :Vr  cyflawn- 
lad  o'r  cyfryw  drwy  weitbrediad  y  corff  ywT  y  graddau  o  rym 
sydd  ynddynt.  Van  y  crcd  yr  ysbryd  fod  yn  ddyledswydd  arno 
gymmeryd  ei  fedyddio,  byny  yw  tFydd,  yr  bun  a  ddengys  ei 
grym  yn  unig  drwy  orfodi  y  corff  i  wneyd  byny;  megys  y 
dywedir  am  ffydd  heb  weitbredoedd  mai  marw  yw,  o  berwydd 
nad  yw  yn  alluog  i  ddylauwadu  ar  y  corff  i  weitbredu  ei 
hewyllys.  felly  o'r  ocbr  arall  dywedir  fod  ffydd  yn  cael  ei  pber- 
iT'citliio  drwy  weitbredoedd.  O'r  naill  ocbr  fel  y  Hall  gwelir 
mai  yr  ysbryd  yw'r  prif  achosydd.  "Heb  ffydd  anmbosibl  yw 
rbyngu  bold  Duw,"  a  obaa  nad  oes  ffydd  He  nad  oes  ufydd-dod 
i  I)du\\\  afrilwg  yw  na  ddicbon  fod  gan  y  sawl  na  fedd  ddigon  o 
ffydd  i  orfodi  ei  gorff  i  fyned  i  ddyfroedd  bedydd  ddigon  o  ffydd 
ebwaitb  i  deiryagU  "  gras  yn  y  galon,"  eitbr  mai  twylloei  hun  y 
mae.  Gan  mai  yn  gyfesur  i'w  gweitbredoedd  y  mae  eu  ffydd, 
y  rhai  a  wnant  y  gweitbredoedd  mwyaf  dros  Dduw,  yn  unol  a'i 
air,  yw  y  rbai  sydd  yn  rbyngu  ei  fodd  fwyaf,  ac  o  ganlyniad  a 
dderbyniant  fwyaf  o  "  ras  yn  y  galon,"  tray  mae  anufydd-dod 
yr  hwn  a  anufyddhao  yn  fforffetio  ei  hawl  i'r  "gras"  bwnw 
sydd  yn  addawedig  yn  ttnig  i'r  ffyddiog,  a  byny  yn  gyfesur  i'w 
ffydd,  yr  lion  a  brofir  drwy  ei  weitbredoedd. 

Nid  y'm  am  awgrymu  er  dim  mai  y  gweitbredoedd  sydd  yn 
tcilyngu  y  benditbion,  ond  gras  yw  yr  oil ;  etto,  gras  a  gaiff 


yr  ufyddyn  unig  yw  ;  yr  ufydd-dod  sydd  yn  addasu  i  fwynhaiS 
y  fendith  addawedig.  Nid  y  dwfr  sydd  yn  golchi  ymaith  bech- 
odau,  canys  "  nid  golchi  budreddi  y  cnawd"  yw  dyben  bedydd? 
"  eithr  yinateb  cydwybod  dda  tuag  at  Dduw  Avwy  ein  Har- 
glwydd  Iesu  Grist"  yw.  Gan  mai  yr  ysbryd  yw  y  gydwybod, 
rhaid  mai  gweithred  ysbrydol  yw  bedydd  iawn,  a'i  fod  yn 
tarddu  oddiar  grediniaeth  yr  ysbryd  fod  hyny  yn  dd-yladus; 
tra,  o'r  ocbr  arall,  pe  trochid  dyn  heb  ei  fod  yn  credn,  ni  fyddai 
y  trochiad  yn  ateb  y  dyben  mwy  nag  y  llcsola  taenellu  baban, 
yr  hwn  sydd  heb  gydwybod  yn  y  mater,  gan  nad  yw  yn  deall  ; 
ac  felly,  rhaid  i  Dduw  gyfnewid  ei  drefn  o  gyfranu  "gras," 
gweler,  cyn  y  dichony  rhai  a  ddysgwyliant  ras  trwy  ffydd  yn 
unig,  gan  ddiystyru  y  gweithredoedd  aofyna  Efe,  cyn  y  dichon 
i'r  rhagrithiwr  a  ufyddha  heb  ffydd, — y  baban  anneallus  o'r 
peth,  na  neb  o'r  anufyddion  gael  "  gras  cadwedigol." 

Mewn  gair,  ni  roddodd  Daw  y  fath  bethau  a  gorehyuiynion 
tymmorol  neu  anianol,  ac  ni  ellir  bod  gweithredoedd  allanol  yn 
unig  chwaith  gan  Dduw  na  dynion;  canys  Ysbvyd  yw  Duw" 
yr  hwn  sydd  yn  ysbrydoli  ei  orchymvnion  a'i  weithredoedd, — 
wrth  3'sbryd  dyn  y  Uet'ara  Efe  y  naill  ac  iddo  y  gwna  y  llall — 
ei  addewidion  a'i  fwgythion,  wrth  ysbryd  dyn  eu  llefarir,  a 
rhoddwyd  ei  gorff  i  ddyn  er  ufyddhau,  ac  fe'i  delir  ef  gorff  ac 
ysbryd  yn  gyfrifol  am  ei  anufydd-dod  yn  gystal  ag  y  gwobrwy- 
ir  y  naill  gyda  y  llall,  mewn  u  by  wyd  ac  anllygredigaeth"  pan 
y  derbynir  y  "  mabwysiad,  sef  prynedigaeth  y  eoEFff"  gan  yr 
ufyddion. 

Er  y  mynych  arferir  y  geiriau,  gweithredoedd  eorfforol,  an- 
ianol a  thymraorol,  awgrymant  bob  amser  yr  effaith  ac  nid  yr 
achos  o'r  weithred,  na'r  gweithredydd;  o  herwydd  yn  gytn- 
maint  ag  nas  gellir  dangos  unrhyw  weithred  neu  effaith  yn 
anghyssylltiedig  a'i  acliosydd  priodol,  ac  na  ddichon  fod  y 
gweithredwr  amgen  na  bod  deallus,  a  chan  nad  y  corffyn  unig 
a  fedda  y  ddealitwriaeth,  namyn  peiriaut  yw,  fel  y  profwyd 
eisoes,  y  mae  yn  canlyn  o-  anghenrhaid  mai  yr  ysbryd  yw 
y  bod  deallus,  ac  o  ganlymad,  yr  achosydd  o'r  weithred,  yr  hon, 
yn  briodol  a  deilynga  ei  hystyried  yn  weithred  ysbrydol,  er  ar 
wrthrych  anianol.  Os  yw  Duw  yn  rhoddi  gorchymynion  anian- 
ol, Duw  anianol  yw  mor  belled  a  hyn3r!  Os  anianol  ei  ordin- 
hadau,  anianol  eu  hawdwr.    Os  na  chauiateir  fod  Duw  yn  foci 


I'ol  o  herwydd  iddo  greu  byd  anianol,  ac  o  herwydd  t 
vii  Llywodraethu  hoii  syhveddau  auian  i  ateb  •_•!  aiueanion  dooth 
ei  Him.  pa  fodd  y  mae  ymwneuthuriad  bod  ysbrydol,  fel  ag  yw 
dvn.  a'r  sylweddau  hyny  mewn  ufydd-dod  i  Dluw  er  dwyn  yr 
aiueanion  hyny  oddiaingyich.  tatgya  y  mae  dwtryn  y  bedydd, 
yr  oi  :«•  i  eneihuLo  y  elaf.  y  bara  a'r  gwiq  yn  y  sacrament,  a'r 
rvwylaw  er derby n  yr  Ysbryd  Glan,  yn  teilyngu  cael  eu  galw  yn 
iredoedd  anianol.  neu  anjihrefyddoll' 

Mai:  yr  addefiad  0  bawl  Duw  i  wasanaeth  yr  ysbryd,  o  her- 
Wydd  in ai  Kfe  a'i  gwnaefli  ac  a'i  put  yn  rhesyrtieg  mor  eylur  i 
brofi  ei  bowl  ef  i  wasanaeth  y  corff  hefyd  iel  ei  greawdwr  a'i 
gymialiwr  ;  ac,  mae  y  ffaith  0  fod  Duw  yn  ewyllysio  achub  y 
curffa'r  ysbryd  i  fywyd  yn  rbeuyin  >1  orfodi  ar  feddwl  y  deallus 
yr  anghenrbeidrwydd  srydd  i  wasanaethu  Duw  a'r  corff  t'el  a'r 
ysbryd  —a'r  ddau  yirghyd;  ac  nid  y  naill  }ieb  y  Hall,  yr  hyn  nid 
yw  ildorbvniiil. 

Mae  y  ffaitli  o  fod  Duw  yn  amcaiui  adkryd  y  ddacar  hou  a'i 
p'.ireswylyddioii.  a  hyny  drwy  eu  hofferyboliaetb  eu  hunain,  yn 
*  .  sosod  yri  y  sefyllfa  rrfWyftf  manteisiol  i  ddeall  a  dethol  y 
da  a  gwrtbbd  y  drwtf— bod  yn  "  iryd-  weithwyr  Duw"  fed  y  dy- 
wed  yr  Apostol :  ac  y  mae  ljcl'yd.  yngbyd  a'r  gorchymynioa 
nivuycii  "  i  weithio  allan  ein  hi.iehawtlwriaeth  ratwn  ofn  a 
dy chryn  ;"  ydyw,  y  mac  pob  gweltrired  a  ofynir  genym — 
bpdoliaeth  pub  aelod  o'r  corff.  mi^-wrn.  cymmal.  ac  astrwrn.  yn 
profi  yn  amlwg.  nad  rhyw  sefyllfa,  neu  deiniladrwvdd  yr  ys- 
bryd,— nad  hyd  y  nod  ymgadw  riiag  y  drwg  yn  unig,  er  bod 
hyny  yn  otynoi  — nad  rhyw  "  ras  euddiedig  yn  y  galon"  yn 
efFeithin  ar  yr  ysbryd  yn  unig,  ac  nad  yr  oil  a  all  yr  ysbryd  ei 
hunan  wne/.thura  foddlona  DNuw  :  gall  hyny  gan  ysbrydion  y 
byd  anweledig  fod  yn  ddigonol,  o  herwydd  na  feddant  gyrff, 
eithr  i'r  dynion  a  feddant  gyrtf.  tf'olinebyw  iddynt  feddwl  bodd- 
hau  Duw  im  chael  eu  hachub  ganddo  drwy  wasanaeth  eu  hys- 
bryd  yn  unig;  rhai  I  iddo  Ef  gael  cvd-wasanaeth  y  ddau  i  bob 
p'eth  a  ofyna.  Mae  cynnyg  i>wa-anaeth  yr  ysbryd  yn  unig  i 
DJuw,  a  gwrtohod  gwasanaeth  y  corff,  cyn  waethed  rhagrith  ag 
yw  cynnyg  iddo  wasanaeth  y  coid'  vn  unig  tra  ruae  yr  ysbryd 
yn  wrthwynebol  i  hyny.  Nid  yw  hull  waeddi  "gwaed  y  groes, ' 
•%  ffydd  yn  Sfghri6t,  "  gweddiw  ch  yn  ddib aid,"  ac  nid  yw  myf- 
yrio  ar  "rinwedd  yr  aberth,"  ''  irorfole  luu  yn  yr  arfaeth  dragy- 
wyddnl,"  '•  yniorphwys  ar  ra6  Duw  }'ii  yr  etholedigaeth,'*  i;  ym- 
roddi  trwy  flydd  i  yinorphwys  ar  yr  lesu;"  ac  nid  yw  gweddiu 
a;n  ras  yu  y  galon  hyd  nes  y  glynai  y  tafod  yn  nhaflo  1  y  genau, 
— po  yr  wylid  costreliu  o  ddagrau,  na  phe  y  rhoddid  y  corff 
i'w  losgi ;  nid  yw  y  sefyllfa  niwyaf  ysbrydol  a  nefolaidd  ag  y 
dicbun  y  dyn  mwyaf  peuboeth  weitbio  ei  hun  iddo,  namyn 
rhagritli  a  ffieidd-dra,  hunan-gyfiawnder  a  "  bratiau  budron" 
yn  ngolwg  yr  hwn  a  ddywed,  -"O  cherweh  fi\  cad  well  fy  ngor- 
cbymynion,"  yngwyneb  yr  hwn  a  sicrha  mat — "  Yr  hwn  sydd 
yn  dywedyd  ei  fodyn  caru  Duw  ac  heb  gadw  ei  orcbyinynion, 


,c/r  celwydd  y  mae  n't  gwirionedd  nid  yW  ynddo  ;"  nid  yw  yif 
oil  a  ddichon  ysbryd  tiyu  ei  t'eddwl  na'i  wneuthur.  meddw'n, 
amgen  na  rhagritli;  tra  y  gwrthoda  efe  gyflawni  y  gw-eitbred- 
oedd  a  ofyna  l)uw  ganddo;  ac  ni  wna  ei  gyflawniad  o  bob 
gweithred  aratl  a  d?bia  ei  bun  y  tro  yn  lie  hyny  eh«  aith.  Os 
na  fydd  yr  ysbrydolrwydd  a'r  nefoleiddiwch  hwnw  yn  deilliaw 
drwy  Ysbryd  I.mw  yn  yr  ufydd-dod  eorfforol  i'r  weithred  a 
geisia  Duw  ganddo,  penboethni.-  twylledd. — dychyinmyg  an- 
nhebyg  i  sylweddoldeb  erefydd;  a  dylanwad  gau  ysbrydion 
gwrth-gristaidd  yv.\  ar  eirwiiedd  rhetwru  a  gair  Duw.  serch 
ei  fod  y  ttrwd-lir'  sydd  yn  ysgubo  ei  filoedd  i'r  lie  na  ddyehym- 
mygant  en  bod  yn  myued;  a'r  lie  y  eanfyddant,  ysyVaetb 
iddynt,  witioneljd  fin  gpsodiad  na  ellir  gwasanaethu  Pu.w  yn 
yr  ysbryd  tra  y  corf:  yn  anntydd  i'w  waith,  ac  na  bydcl 
"  gwpithredoedd  yn  eu  caniyn"  i'w  gwobrwyb  o'n  heiwydd. 

Mae  y  naill  ran  o'r  l>yd  ••  Cristionogol"  wedi  myned  i'r  naill 
eitfhafion  drwy  haeru  fod  gwejthredoedd  yn  cyfiawr.hau  ac  yn 
achnl)  dyn  ;  ac  y  mae  rhan  liosog  o'r  gweddill  wedi  myned  i'r 
eithaflon  gwrth-g yivrhyiiiol  arail  o  gredu  nad  yw  gweithred- 
oedd  eorfforol  o  bwys  er  ai'hub  dyn,  end  cael  ""gras  cadwediaol," 
&c,  yr  hyn  a  atndiiifada  i  >-!uw  o'r  gwasanaeth  a  deilynga.  set'  y 
eorff  a'r  ysbryd  raewn  ut'ydd-dod  i'r  oil  a  geisia,  yr  hwn  yv  yr 
uhSg  v»Rsanaetb  cyinmeradwy  ganddo. 

Nid  awgrymwnna  ddichon  y  sawl  a  wasanaethayr  Arglwydd 
a'i  boll  galon  yn  ol  y  goleuni  a  fedda.  fwynhau  dedwyddwen 
mynwesol  a  beddweu  tuag  at  Dduw  yn  gyferbyniol  i'w  gyd- 
wybodolrwydd.  yn  hyny;  eithr  hyn  a  ddywedwn,  yn  bytrach 
hyn  a  ddywed  I>uw;  se/.  naehynimeradwya  Ef'e  neb  a  annfydd- 
iiant  i'r  hyn  abgessia  tie  ganddynt;  er  enghraifft.  ni  ehondem- 
niai  Dir.v  y  saw]  ria  anulyduhauai  i'r  ordinhad  o  fedydd  nac  i 
arddodiad  dw.ylaw  cyn  iddo  anion  ei  weision  i'w  dysgu  yn,  ac  i 
weinyddu  hyny  iddynt:  eithr  wedi  iddo  anf'on  ei  weisipn  i 
ddysgii  ac  i  iawn  weinyddu  yn  yr  ordinhadau  dwyfol  hyn.  offer  i'r 
anufydd  ddysgvyl  cael  '•gras-  cadwedigol"  trwy  wneuthur  pob 
path  arall  a  ddev/iso;  eanys  y  mae  tan  y  cyffelyb  gondemniad 
ag  yr  oedd  yr  Inddewpn  pap  y  dywedodd  ein  Hiachawdwr 
wrtbynt— -'Hyn  yw  y  ddamrre  Ijgaetti  ddyfod  goleuni  i'r  bya 
a  cbaru  o  ddyriion  y  tyvyllwch  yn  tVy  na'r  goleuni."  Rhyddha 
yr  egwyd'ior  hot)  ein  tadau  ninnau  oddiwrth  gospedigaeth  an- 
nocheladwy  i'w  plant,  o  lierwydd  na  eynnygiwyd  iddynt.  ac 
feilv  ni  wrthodasa#t  y  goleuni  mwy  a  gynnygir  i  ni. 

Bhag  ofn  nad  yw  y  rlarilepyd'd  hyd  yn  hyn  wedi  deall  y 
gwahaniacth  rhv  &'g  mwynhad  o  "  Wis  cadwedigol'"  a  gwir  gref- 
ydd  yn  yr  enaiu  a'r  mympwy  poblogaidd.  set'  nad  yw  yn  dal 
cyssylltiad  a  gweitbredoecbi  y  corSj  da  ni  am  ennyd  i 

edrych  beth  oedd  effeithiau  "  gras  ca  Iwe  ijgor'  yri  y  prophwydi 
—  yn  Icsu  Grist,  ac  yn  ei  apostolion  nil  ;  gari  hyderu  rindystyrir 
hwynt yn  rai  c'nawdol  ac amanoYc  '■'■    Profijdd 


i  grefydddlrwrfld  drwy  brfodi  boll  Israel  i  ladd  a'r  eloddyf.  em 
lioll  frodyr  a  add'  lasent  y  116  aur :  "gras  Cftdwedigoi"  Abraham 
a'i  gwnaeth  yn  grwydryn  d  fan  i  fan,  no  yr  oedd  yn  orchwyl 
mor  grefyddol  yn  fei  olwg  ef  bentyru  cerrig  ar  eu  gilydd  ya 
allor  ap  oedd  gwexidio  am  aynmieradwyaeth  o"i  aberth;  pe 
gwelsai  cin  sectwyr  selog  ni  ddyn  yn  gweithio  mor  galed  ag  y 
gwnaetb  Noah  i  adeiladu  arch,  diau  y  gwaeddaseht  arno.  '-paid 
ag  ymdraflfertbn  draan,  cm  oea  gras  vn  dy  galon  fe**b  achubir 
heb  yr  hen  l'wi'Ii  candteil  yne!"  Pe  clywsent  Israel  yn  chwythu 
eu  cyrn  hyrddtid  wrtb  gaerau  Jericho,  dywcdwerit  wrth  Josuah 
yn  ddiau  ci  fbd  )'n  twyllo  y  bobl  a  rbyw  rieganan  aniauol  a 
diles,  m ; ; i  llawer  gwell  ryddai  iddynl  daftu  en  hen  gym  a 
gweddib  am  "rib  cadwedigol  yn  eu  calonaul"  Tnfydrwydd  yn 
dgolwg  ein  hoes  ni,  y  rhai  ydynt  wedi  yabrydoli  eu  hunain  i 
eithaflon  yr  avyr,  o  gyrhaedd  ein  daear  fach  ni  a'r  oil  a  berth" 
yn  iddi,  fuasai  gaiw  arnynt  i  adeiladu  Teml  fel  y  gwnaetb  Sol- 
omon, a  galwasent  Jeremiah  yn  wallgofddyn  am  ^briodi  &ny 
butain,"  ar  yr  un  pVyd—  bwyta  yr  hyn  a  rVytaodd,  a  gwnerrd  j  r 
liyn  a  wnel  J  wregys,  &c  :  na,  pethau  allanol  ac  afreidiol  yw  yr 
oil.     Mevn  gair.  afreidiol  oedd  boll  \  lOedd  Mab  Dow 

o'i  fedyad  i'w  groea  yn  q]  yr  un  reeym  mo!  oil.  gweddia 

oedd  eisieu  yn  unig.  Os  oedd  raid  i  Gri  t  ulyddhau  i'w  Dad 
yn  mbob  gweitbred.  .>■■':;. mi  nad oea yr  i  ar  bawb  ufydd- 

bau  iddo  yntau?     Pi    :'ai   yr  H  id -lynt  "  fa« 

cadwedigol"  trwy  .  ;   wneuthnf  p  b  peth  a  geisiai  Duvr 

ganddynt,  pa  un    '  I'i  pregetha  oddiamgyh  b  y  bvd  heb 

god  Dae  ysgrepan,  io  neuarddodi  dwylaw,  eeu  nad  beth 

a  ddywedai  Daw  am  wneuthur,  dynft  a  wneteot,  heb  atoeac 
ymholi  ai  gweithred  anianol  oedd.  nac  a  fyddai  hyny  yn  ang- 
henrheidiol  er  cael  "  gras  cadwedigol." 

Yn  olnf  dywedwn,  inai  yr  unig  ft'ordd  a  drefnodd  y  nef  i 
gyflwyno  •gra.-i  i'r  galon,"  yr  hyn  sydd  anhebgorol  er  "  byw 
buchedd  newydd,"  ac  er  bod  yn  "  dduwiolfrydiu"  a  "  santaidd," 
yw,  drwy  uft/dd-dcM  y  cor  ft"  oddiar  wir  ffydd.  i  bobguii,  gorch- 
ymyri,  ordinMd  a  gweithred  a  ddaw  oddiwrth  Ddnwj — esgeu- 
luso  unrhyw  weithred  allanol  a  orehymyna  Efe  a  ddwg  gosp 
gyferbyniol  i  faint  y  fendith  a  ddeilliaaai  drwy  ufydd-dod  ;  o 
nerwydd  mai  gwaith  yr  Ysbryd  yw  y  naill  fel  y  Hall. 

Na  thwylla  dy  bun,  ddarllenydd  rnwyn,  mai  effuith  "  gras  yn 
y  galon"  yw  dy  gydwybodolrwydd  a'r  teimladau  a  feddianni, 
oddieithr'ou  bod  yn  deilliaw  yn  olynol  i'th  ufydd-dod  ffyddiog 
i  orcbyraynion  Daw ;  oddieithr  dy  t'od  yn  gyntaf  wedi  cael 
maddeuant  pechodau  drwy  gael  dy  fedyddio  i  hyny,  ac  fod  dy 
ffydd  wedi  gorfodi  dy  gorff  i  ymddarostwng  i'r  ddefod  ddwyfol 
o  arddodiad  dwylaw, — yr  unig  ffordd  i  gael  "  gras  yn  y  galon," 
medd  dy  gyfaill  profiadol,  E).  JONES. 


CYHOEDDWYD    AC    ARGRAEFWYD    GAN    D.    JOXES,    AEERTAWY. 


